


ሕጋዊ 
ምርምሮችና 


አመለካከቶች 


ሕግና እድገት 
(ክፍል ፤) 


ለማ ጉተማ 


የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ለብዙ ምዕተ 
ዓመታት ተብትቦት የነበረውን የብዝበዛና 
የጭቆና መረብ መበጣጠስና ፍትህ ፤፥እኩ 
ልነት ፤ ነጸነት ፤ ብልፅግና የሰፈነበት ህብረ 
ተሰብ የመገንባቱን ትግል ከተያያዘው የስ 
ምንት ዓመታት ጊዜ ሆኖታል ። በነዚህ 
ጊዜያት ሰፊው ሕዝብ የነበረውን ሥርዓት 
ፈጽሞ ለማንኮታኮትና አዲሱን ሥርዓት 
ለመገንባት ያደረገው ትግልና የከፈለው 
መስዋእትነት እጅግ የከበደ ነው ።ሆኖም 
ሰፊው ሕዝብ በብዙ አቅጣጫ የላቁ 
ድሎችን እየተጎናጸፈ ነው ። ከሁሉም 
በላይ የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ሊከተለው 
የሚፈልገው የፖለቲካ መስመርና መርህ 
ሳይንሳዊ ሶሻሊዝም መሆኑን በይፋ አውጆ 
በግልፅ መድረክ እያጠናውና ግንዛቤውን 
እያዳበረው ይገኛል ። 


ሰፊው ሕዝብ የሚገኝበትን የዕድገት ደረ 
ጃና ታሪክ ከሚከተለው ሳይንሳዊ ርዕዮተ 
ዓለም ጋር በማገናዘብ ፤ በማጤንና የትግሉ 
ግብ የትና ፤ አቅጣጫውም ወዴት እንደሚ 
ሆን ለይቶ ለማየት ጥረቱን እያፋፋመ ፤ በዚ 
ህም ሂደት ውስጥ ቀሪ የትግል ምዕራፎችን 
እየገመገመ የመሸጋገሪያውን ወቅት ለማ 
ገባደድ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን 
እያሟላ ይገኛል ። ከፓርቲ ምሥረታ ፤ ለሶ 
ሻሊዝም አስተማማኝ መሠረት ከመጣልና 
ራስን ለመከላከል የሚያስችል ሕዝባዊ ኃይ 
ል ከማቋቋም ባሻገር ያሉትን የትግል መስ 
ኮች በዓይነ ሕሊናው እየቃኘ ነው ።# 


የኢትዮጵያ አብዮት የነበረውን የገዥ 
መደብ ገርስሶአል ።# ርዝራዥፐቹንም በሰ 


ከነ- የትግል ዘዴ እንዲያከት ምላቸው 
እያደረገ ነው ። ዛሬም በሽግግሩ ወቅት 


- ለሶሻሊስት ኅብረተሰብ መምጣት መሠ 


ረቶችን እየጣለ ፥ በዚህም ሠራተኛው 


መ መ 8 መመ 
በኔ-- መስከረም 1975 55 


| መ ፡፡:፡:፡: ፡፡፡  ፡  ፐፕዮ+ፒ  ቲ 


ሕዝብ ተገቢውን የዲሞክራሲ መብቶች 
ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ እያደረገ ነው ። 


ተገቢውን የዲሞክራሲ መብቶች ሙሉ 
በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ሥልጣናዊ የበ 
ላይነትን ፤ የበላይነትን ለማረጋገጥ ደግሞ 
የማስፈጸሚያ መሣሪያና ዋስትናው የሆነ 
ውን «ሕግ» እና የሕግ ንድፈሃሳቦችን ፣ 
የሕግን ታሪካዊ አመጣጥ፣፤ ዕድገትና (የወ 
ደፊት) የሂደት አቅጣጫውን ኅብረተሰባ 
ችን ደረጃ በደረጃ መገንዘብ ይኖርበታል ። 
በተለይም የዛሬው የኢትዮጵያ ሠራተኛ 
ሕዝብ የትግል ዓላማና ዘዴ፣፤ ይዘቱ ሲወ 
ርድ ሲዋረድ ከመጣው ኢትዮጵያዊ የሕግ 
አስተሳሰብ የላቀና የመጠቀ በመሆኑ፤ 
የሕግ መሠረታዊ ፍቺውና የፍትሕ አስተ 
ዳደር መንፈስ ለኅብረተሰቡ ያለጥርጥር 
ግልፅ መሆን አለበት ። የዚህ ጽሑፍ ዓላ 
ማም በዚሀ ረገድ አንዳንድ ሃሳቦችን ለመ 
ሰንዘር ነው ። 


ሕግና ትርጉሙ 


ሕግና ፍትሕን ፤ የሕግ ሙያተኞችና የሕ 
ግና የፍትሕ አስተዳደር ሠራተኞች የእው 
ቀት ዘርፍና ብቸኛ ሠፈር አድርገው የሚያዩ 
ኃይሎች በቁጥር በርከት ያጵ ናቸው ። ይሀን 
የተሳሳተ አመለካከት እንዲሰፍን የሚያይ 
ርጉት ደግሞ ይበልጡኑ የቡርዢፒአመለካከት 
ያላቸው የሕግ ሙያተኞች ናኛው።ይሀ አመ 
ለካከት የተሳተሳና አደገኛም ነው ። ሕግ፣ 
ሐተታዎችና ሥርዓቶች ለብዙሀኑ ባዕድ ፤ 
ለሕማ ምሁራን ግን ክሀነት እንደሆኑ ማቅ 
ረቡና እንደሆኑም እንዲቆዩ መመኘትና መስ 
በክ ኢሳይንሳዊ ነው። 


ሕግ ከጊዜና ከቦታ ወይም ከጸንድ ኅብ 
ረተሰብ ታሪካዊ የዕድገት ሂዴትና ክስተቶች 
ትንታኔ ማለትም ከሁኔታዎች የግንኙነትና 
የተዛማጅነት ሳይንሰ ውጭ የሚታይ ጉዳይ 
ሲሆን አይችልም ። ይሀም የሟባልበት ምክ 


36 


ንያት የኅብረተሰብ የዕድገት ሂደት የሚ 
መራው በነባራዊ ሕግጋት ስለሆነ ነው ። 


ሕግ ፣፤ የክስተቶችን ዝምድና የሚደነግገ 
ውም ሆነ የአንድን ሕብረተሰብ መብትና 
ግዴታ የሚያውጀው፤ የአንድ አገር ሕዝብ 
ግለሰብአዊና ማህበራዊ ጥቅሞችን የሚነካ፣፤ 
ማናቸውም ዜጋ ከአካባቢውና ከባቢው 
ማኅበረሰብ ጋር የሚኖረውን ግንኙነት ሥር 
ዓት የሚደነግግ መሣሪያ ነው። በአጠቃ 
ላይ አነጋገር ሕግ «በክስተቶች መካከል 
ያለ ውስጣዊ እውነታ ላይ የተመሠረተ 
ግንኙነትና ተደጋጋፊነት ነው ።*» ፤ ይህ 
ሣይንሳዊ የሕግ ፍቺ ፤ ውስን ከሆኑ ግን 
ኙነቶች አንስቶ ሁለንተናዊ ገጽታ እስካ 
ላቸው የሂደትና የክስተት የዝምድና ሁኔታ 
ዎች ድረስ ያሉትን የሚያጠቃልል ሲሆን ፤ 
ይህ ጽሑፍ የሚያተኩርበት የሕግ ፍቺ ግን 
ከላይ በተመለከተው አጠቃላይ ትርጉም 
ሥር፤ በተለይ በተወሰነ ኅብረተሰብ ውስጥ 
ሥልጣንን ከማረጋገጥ አንስቶ በመንግሥ 
ታዊ ሥርዓት ሥር ያሉትን የግንኙነት ቅር 
ጾችና ይዘቶች ፤ እንዲሁም መሠረተ ሃሳ 
ቦች በሚመለከት ይሆናል ። 


ለቪሀም አቀራረብ ሕግ «በተወሰነ ጊዜና 
ቦታ እንዲሁም የአንድን ኅብረተሰብ የዕድ 
ገት ሥነ ባሕርይ የሚመጥን መንግሥታዊ 
መለኪያና የግንኙነቶች መደንገጊያ መሣ 
ሪያ ነው የሚለውን ፍቺ ይይዛል ። 


በመደብ የተከፋፈለ ኅብረተሰብ ታሪክ 
የመደብ ትግል ታሪክ ነው ። ከላይ እን 
ይተመለከተው ሕግም የኅብረተሰብን መብ 
ትና ግዴታ የሚለካና የፍትሕን አስተ 
ዳደር የሚደነግግ ፖለቲካዊ ይዘት ያለው 
የሥልጣን መሣሪያ ሰለሆነ ፤ ከኅብረተ 
ሰብ የታሪክ ሂደት ውጭ የሚታይ አይደ 
ለፅም። የሕግ ታሪካዊ አመጣጥና ሂደት 


ከመደብ ትግል ታሪክ ጋር በቀጥታ የተዛ 
መደ ነው ። 


የኅብረተሰብ የመደብ ትግል ታሪክ ዲያ 
ሌክቲካዊ ሂደት የኅብረተሰብ የዕድገት ታ 
ሪክ ነው። የአንድ ኅብረተሰብ ዕድገት የሚ 
ወሰነው ኅብረተሰቡ በአንድ ወቅት በሚኖ 
ረው የኢኮኖሚ ሥርዓትና ይኸም የኢኮ 
ናሚ ሥርዓት ከሌሎች ማኅበራዊ ክስተ 
ቶች ጋር በሚኖረው ግንኙነት ወይም 
ዝምድና ነው ። የኢኮኖሚ ሥርዓት በአ 
ንድ ወቅት የሚገኝ ስልተ ምርት ፣ብሎም 
የምርት ግንኙነት ውጤት ስለሚሆን ፤ 
በሌላ አነጋገር የአንድን ኅብረተሰብ የዕ 
ድገት  ሥነ-፦ባሕርይ የሚደነግግ ግንኙ 
ነት ኅብረተሰቡ ካለበት ወይም ከነበሬ 
በት መደባዊ ሥርዓት ነጥለን ልናየው አን 
ችልም ። ማርክስና ኤንግልስ ሕግን ፤ 
በይዘቱ ፤ ዓላማውና ተፈጥሮው በኢኮናሚ 
ሚዛን እንደሚለካ የኅብረተሰብ ላዕላይ መዋ 
ቅር፤ 3 አርገው የተመለከቱትም ለዚህ ነው። 
በላዕላይ መዋቅርነቱም ሕግ ተጻራሪ መዶ 
ቦች ባሉበት ሥርዓት የሚፈጠር፤ የሥርዓቱ 
ገዥ መደብ ራሱን በሥልጣን ላይ ለማስ 
ቀመጥ ፤ እንዲሁም ለማቆየት የሚጠቀም 
በት መሣሪያ ነው ።? መሠረቱም የተከፋ 
ፈለና የማይታረቅ ቅራኔ ያላቸው መደቦች 
መፈጠር ነው። በዚህ ገጽታው ሕግ ሙሉ 
በሙሉ ፖለቲካዊ ቅርጽና ይዘት አለው ። 


በኅብረተሰብ ታሪክ ውስጥ ሕግ በፖ” 
ለቲካ መሣሪያነቹ የተለያየ ወገናዊነትን 
እያሳየ መጥቶአል ። ወገባናዊነቱም ከበላ 
ይ ገዥነት ጋር ተጣምሮ የታየ ወይም የሚ 
ታይ ነወ፡። በባሪያ አሳዳሪው ሥርዓት ተጻ 
ራሪ መይቦቹ የባሪያው አሳዳሪና በዕቃነ 
ት ደረጃ የሚታየው በሪያው ሆነው ፥፤ የሚ 





ኖረው የበላይ ገዥነት የባሪያ አሳዳሪው ስለ 
ሚሆን በዚህ ሥርዓት የሚፈጠረውና የሚ 
ስፍነው ሕግ ወገናዊነቱ ሙሎ በሙሉ ለባ 
ሪያ አሳዳሪው ነው ። ለምሳሌ በዚህ ሥር 
ዓት ውስጥ የነበረውን የእርሻ አካባቢ የም 
ርት መገልገያ መሣሪያዎች ሕጋዊ አከፋ 
ፈል ብናይ በሶስት የተከፈለ ሆኖ እናገኘዋ 


ለን። 
እነዚህም ፦- 


--ጣኡዝ የሆኑ የእርሻ መሣሪያዎች ፤ 


--ፍቺ የሌላቸው ድምጾች የሚያስሙ 
የእርሻ መሣሪያዎች ፤ 


-- መናገር የሚችሉ የእርሻ መሣሪያዎች 
ናቸው ። * በዚህ ሕጋዊ አከፋፈል ሥር የመ 
ጀመሪያው አካፋ፤ ይዶማና፤ ጋሪ የመሳሰ 
ሉትን ፤ ሁለተኛው በሬና ላም የመሳሰሉ 
ትን የሚይዝ ሲሆን ፤ ሶስተኛው ክፍል ባሪ 
ያዎቹን የሚመለከት ነበረ ። 


በፊውዳሉ ሥርዓት የሚኖረው የበላይ 
ገዥነት ደግሞ የፊውዳሉ አምባገነንነት ስለ 
ሚሆን ፥ በዚህ ሥርዓተ ማኅበር የሚኖረው 
ሕግ የፊውዳሉን ሥልጣን የሚያስጠብቅ 
ይሆናል ። በካፒታሊስቱ ሥርዓት የካፒታ 
ሊስቱን፡ በሶሻሊስቱ ኅብረተስብ የሠራትኛ 
ውን መደብ የበላይነት ማስጠበቂያ ስለሆነ 

ወገናዊነቱ ለገዢው መዶቦች ይሆናል ። 


በተለይም በባሪያ አሳዳሪው ፤ በይው 
ዳሉና በካፒታሊስቱ ሥርዓት ማኅበሮች ብ 
ዙሀኑ ሙሉ በሙሎ የገዥ መደቦች ሕጐች 
ተገዥዎች ስለሚሆኑና ሕግ ራሱ ከነትርጓ 
ሜው ከግል ባለሀብትነት ጋር የትጣመረ የ 
ገቢ ማስገኛ መም ስለሚሆን ለብዙኃኑ 
የበደል ምንጭና-ሸክም ይሆናል ። 


ችክ ወባ 
0ኔ-- መስከረም 1975. 27 


ክንዲ ፡ዱ 


38 

















በካፒ 
ታሊስት ሥርዓት አለ የሚባለው እኩልነት ያውሸት ፈጠራ ነ 
፦ 


በተቃራኒው በሶሻሊስት ኅብረተሰብ ው 
| ስጥ የበላይነት የሚይዘው ሰፊው ሠራተኛ 
ሕዝብ ስለሚሆንና የሕግ መደባዊ ባህ 
ርይ ሕዝባዊ ስለሚሆን ፤ የኅብረተሰቡ 
ፖለቲካዊ ግንኙነቶች የሚደነገጉት ፤ የሚ 
ሠራጩት ፤ የሚከበሩትና የሚፈጸሙት 
በራሱ  በሠርቶአደሩ ሕዝብ ይሆናል ። 
አመንጭውም ፤ ፈጸሚውም ፤ አስፈጸሚ 
ውም ፤ በአጠቃላይ ባለቤቱ ራሱ ሰፊው 
ሕዝብ ስለሚሆን የሕግ. ንድፈሃሳብ ፤ 
የተደነገጉት ሕጐችና አፈጻጸማቸው በግ 
ልጽ በሰፊው ሕዝብ ዘንድ መታወቅ ይኖ 
ርባቸዋል ። 
ሕግ በሽግግር ወቅት 
በማርክሲስት ሌኒኒስት መሠረተ ሃሣቦች 
ላይ የተመሠረተ አብዮት የተለያዩ የትግል 
ክፍሎች አሉት ። እነዚህም የትግል ክፍሎች 
በማፍረስና በመገንባት ተግባራት የተከፋ 
ፈሉ ናቸው ። 
የማፍረስ ተግባር ፤ ለእድገት ዕንቅፋት 
የሆኑትን የማሀበራዊ ፤ የኤኮኖሚያዊና ፖለ 
ቲካዊ ግንኙነቶች የማንኩታኩት ተግባር 
ሲሆን ፤ የመገንባቱ ተግባር ደግሞ ኅብረተ 
ሰቡን ወደ ሶሻሊዝም ለማሸጋገር የሚያስ 
ችሉትን መሠረቶች የመጣል ተግባር ነው። 
በሽግግር ወቅት የማፍረሱና የመገንባቱ 
ውስብስብ ተግባራት የሚካሄዱበት ወቅት 
በመሆኑ አስቸጋሪ የትግል ወቅት ነው ። 
በሽግግር ወቅት ሊኖር የሚችል ሕግና 
የአስተዳደር ሥርዓት በመሸጋገሪያጊዜ ከሚ 
ኖሩት ሌሎች ተግባሮችና የአሰራር ሥርዓ 
ቶች ገጽታ ተለይቶ ሊታይ አይችልም ። 
በአጠቃላይ. አነጋገር የመጀመሪያው 
የማፍረስ ምዕራፍ እንቅስቃሴ ግብታዊነት 
ያጠቃዋል ። ለለውጥ በጓጉትና በስሜት 
በተነሳሱ ጭቁን መደቦችና የፈራሹ ሥርዓት 
ተጠቃሚ, መደቦች መካከል በሚካሄደው 
የተጧጧፈ ፍልሚያ ምክንያት ለጊዜውም 
ቢሆን | ማዕከላዊነት ሥፍራውን ያጣል ። 
ሥልጣንም ከሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ፤ 
ማለትም. ከሚወድመውና | ለማውደም 


ከሚፈልገው ፤ በአንዱ እጅ ገና ሙሉ 
በሙሉ ተጠናክሮ ስለማይገባ ማዕከላዊ 
ነቱ ይጣሳል ። ይሁንና ወደ ኋላ የተቀነ 
ባበረና የተጠናከረ ኃይል ያለው ወገን የሥ 
ልጣን የበላይነት ይኖረዋል ። 

ሕግና ሥርዓት በሕሊና ታስበው፤ ታው 
ቀው-፣ በዘልማድ ወይም በባሕል የሚከበሩ 
መሆናቸው ቀርቶ በጠብመንጃ አፈሙዝ 
የሚከበሩ ይሆናሉ ። ወቅቱም አመጽ ፤ የሞ 
ትና የሽረት ትግል የሚፋፋምበት ፤ አንዱ 
ወገን የግድ በአሸናፊነት መውጣት የሚኖ 
ርበት ወቅት ስለሚሆን፤ሕግ የሁለቱም ተጻ 
ራሪ መደቦች ትርጉሞች ተገዥ ይሆናል። 
ስለዚህም ከአብዮቱ መፈንዳት በፊት የነበ 
ረውን ይዘትና ቅርጽ ያጣል ። 

ኃይል ሕግ ፥ ሕግም ኃይል ፤ ስለዚሀም | 
ኃይል በሕግነቱ የሥልጣን ማፍረሻ ወይም 
የሥልጣን ማረጋገጫ መሣሪያ ይሆናል ። 
ፍትሕም የሚመሠረተው በተወሰነ ሕግና 
አስተዳደር ላይ. ሳይሆን በመደባዊ ፤ ተፈ 
ጥሮአዊ ስሜት (.[555 199886) ላይ 
ይሆናል ።* 

በሶቭየት ኅብረት በተለይም በአፍላዎቹ 
የአብዮት ዓመታት እንደታየው ፤ የአንድ 
ድርጊት ሕጋዊነት ወይም ሕጋዊ አለመሆን 
የሚመዘነው በጽሑፍ በሠፈሩ የሕግ አንቀ 
ጾች መጠበቅ ወይም መጣስ ሳይሆን ‹፤ ድር 
ጊቱ የአብዮቱን እንቅስቃሴ የሚመራውን 
ኃይል (ፓርቲ) ፖሊሲ በመጣሱ ወይም ባለ 
መጣሱ ይሆናል ። ሩ ይህ ፖሊሲ በሕግ 
መልክ የተቀረጸ ወይም ያልተቀረጸ ሊሆን 
ይችላል። የጥፋትም ከባድነት (ቅጣት) የሚ 
ታየው በድርጊቱ ትንሽነት ወይም ትልቅ 
ነት ሳይሆን የመደብ ትግሉን በአሸናፊነት 
መውጣት ለማረጋገጥ በሚኖረው ግምትና 
ቦታ ነው። 

በነዚህም ጊዜያት የሚፈጠረው ዋነኛ 
ጥያቄ. የመኖር ወይም ያለመኖር ፡ 
የማሸነፍ ወይም የመሸነፍ ፤ በአጠቃ 
ላይ የመደብ የበላይነትን የማረጋገጡ 
ስለሚሆን ፍትሕ. በሰከነ አመለካከት 
አይመራም ። ወቅቱ የአብዮት እንቅስ 
ቃሴ የሚጧጧፍበት ስለሆነ ሕግ መንጭ 


ስኔ-- መስከረም 1972. 2* 








ቶና ጸድቆ የሚፈጸም አይሆንም ። ለምን 
ቢባል ይኸንን የሚሠሩ አካሎች ሕልውና 
ራሱ ጥያቄ ላይ ነውና ። 


ሕጐቹም (መመሪያዎችን ጨምሮ) እንደ 
ጊዜውና እንደወቅቱ ታክቲክ ፤ እንደ 
ሁኔታዎችም መለዋወጥ ስለሚኖርባቸው 
ከአብዮት ማግስት ጀምሮ በየደረጃው ከኃ 
ይል ሕጋዊነት በመግለጫ መልክ ወይም 
በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅነት መልክ እስከሚ 
ወጡ ሕጐች እና ከዚያም በኋላ በሕግ አው 
ሟ አካሎች እስከሚደነገጉ ሕጐች ድረስ፤ 
እያደጉ ይሔዳሉ ። 


ለምሳሌ ፡ በሶቭየት ኅብረት ከጥቅምቱ 

ሶሻሊስት አብዮት (እ.አ.አ. 1919 ጀምሮ 

:-:. «ጦር ኮሙኒዝም2 1921 ድረስ) ያለ 
የሕግ ሁኔታ ብንመለከት የሚከ 

ትን እናያለን ።7 ድ 8 


፦-በመጀመሪያው የአብዮት ዓመታት በ 
ቦልሼቪክ ፓርቲ የሚመራው መንግ 
ሥት ያወጣቸው የነበሩት ድንጋጌ 
ዎች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅነት ወይ 
ም ፍጹም በመግለጫ መልክ ብቻ የ 
ሚወጡ ነበሩ፣ 


፦ኖየሕግ አስተዳደር መሥሪያ ቤቶችን 
ሥልጣን እና የሥነ ሥርዓት ደንቦችን 
የሟሚደነግጉትም ሕጐች በአጠቃላይ 
ልል ሆነው የተቀረጹ ነበሩ ፤ 


፦-አብዮታዊ ሸንጐዎች ፍትሕን በማስ 
ፈን ረገድ ወሳኝ አካሎች እንደሆኑ ተ 
ዴርጐ ነበረ ። በዚህም ረገድ እነዚህ 
ሸንጐዎች ከማናቸውም የገደብ ዓይ 
ነቶች 5ጻ ነበሩ ፤ 


፦-ክአብዮቱ መፈንዳት ጀምሮ እ 
ዳር 2938 እ.አ.አ. መመመ 
እንዴ አቃቤ ሕግ ሕግን የማስከበር 
ሥልጣን ነበረው ። እንዲያውም በ19 
፲9 እ. አ. አ. በወጣው የወንጀለኛ 
መቅጫ ሕግ መርህ መሠረት «ኃይ 
ልን ለመቆጠብ ፡፤ የተበታተኑ እርም 


ጃዎችን ለማስተባበርና ለመቆጣጠር 
ሠራተኛው የመደብ ጠላቶቹን እንቅ 
ስቃሴዎች የሚገደብበት መመሪያዎ 
ዎችን መንደፍ ፤ ከጠላቶቹ ጋር ለሚ 
ኖረው ትግል ዘዴዎችን መፍጠር እና 
እነርሱንም በቁጥጥሩ ሥር ለማድረግ 
መማር»ነበረበት ። 


በቅድሚያም ይህ ተግባር «በወዝአደሩ 
የበላይ ገዥነት የመሸጋገሪያ ጊዜ ቅር 
፳ የሚይዘውን አዲሱን የኅብረት ኑሮ 
ሁኔታ ከሚጻረሩት ወገኖች መታገል 
ከሆነው ከወንጀለኛ መቅጫ ጋር መ 
ዛመድ» እንዳለበት ተገልጾ ነበር ። * 


የዚህ ዓይነት ተፈጥሮ ያላቸው ሕጐች 
በአብዛኛው የማፍረሱን ተግባር የሚረዱ 
የሠራተኛውን ግንባር ቀደም ተዋጊነት የ 
ሚያጠናክሩና የመደብ ትግሉን በአሸናፊ 
ነት መወጣት የሚያረጋግጡ ሕጐች ነበሩ። 


በሶሻሊስት አብዮት የማፍረሱ ተግባር 
በአብዛኛው ከተከናወነም በኋላ የአድኃሪ 
ያንንፀረ--አብዮት ተልዕኮ መቋቋም እጅግ 
በጣም አስፈላጊ ይሆናል ። ይኸም ከሁኔታ 
ዎች ጋር በተገናዘበ ፍጥነት ካልተከናወነ 
በስተቀር በልምድ ፤ በገንዘብና በግንኙነት 
የላቀው አድኃሪ ፤፣ ሶሻሊስት አብዮቱን 
በቀላሉ ሊያጨናግፈው ይችላል ። ይኸንን 
ለመከላከል የአድኃሪው ርዝራፐች በለመ 
ዶውና በሚያምኑበት የገደብ ስልት(በሕግ) 
መገደብ ይኖርበታል ። ከዚህም በተጨማሪ 
22 ቸቸ የብዝበዛ ልምዶች አስወጋ 
ና ሥርዓት አስተዋዋቂ መሆን 


በአንድ ዓይነተኛ አብዮት ፣፤ ሕግ 
ያ አልፎና ተጠናክሮ ረመ. 
2 6 ከሞላ ጐደል ተሳክቶ በሚገኝ 
ሯሃ፡ ጋ ። ይኸም ቢሆን ከማፍረሱ 
ንግም 24 ይልቅ ሕግ በኢኮኖሚ ራ 
#ፉ ል ትልምና ውጤት ጋር ይበልጥ 
መ የተዛመደ ይሆናል ። ለምሳሌ፤ 
ሺየት አብየት ሕግ በመደበኛ የሕግ ፍ 








ጄነቱ ለዕድገት ያኮበኮበው ከ192፤--1928 
በሉት ጊዜያት ነበረ ። ይኸም ወቅት እንደ 
ሚታወቀው የሶሻሊስት ግንባታ ሥራዎች 
የተቀየሱበትና አዲስ የኢኮኖሚ ፖሊሲ 
ተግባራዊ የሆነበት ወቅት ቦ፤.፻7፻) ነበረ። 
በነዚህም ዓመታት ውስጥ የሚከተሉት 
የሕግ ማውጣት ሥራዎች ተሠርተዋል ።* 


ከ1922--23 (እ.አ.አ.) 
=-አዲሱ የሕግ አውጪው ድንጋን ፤ 
>-የፍትሐ ብሔር ሕግ ፤ 
፦ያወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ፤ 
--የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሕግ 
፦የመሬት ሕግ ፤ 
፦>የሠራተኛ ሕግ ፤ 


በ1924 (እ.አ.አ.) 
=-የተሻሻለው የሠራተኛ ሕግ ፤ 


በ1926 (እ. አ. አ,) 


--ተሻሽሎ የወጣው የቤተሰብ ሕግ ፤ 


--ተሻሽሎ የወጣው የወንጀለኛ መቅጫ 
ሕግ፤ 


በአዲሱ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ዘመናት የወ 
ጡት ሕጐችና ደንቦች በሙሉ ፤ በተለይም 
የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አንቀጾች መነሻ 
ያደረጉት መመዘኛ የአዲሱን ኅብረተሰብ 
ደኅንነትና የፍትሕ ዋስትና ነበረ ። 


እ. አ. አ, ከ1921--28 የነበረውን የሶ 
ቪየት የሕግ ዕድገት አንዳንድ ኃይሎች 
እንይ ርዕዮተዓለም ማፈግፈግ አድርገው 
ወስደውት ነበረ ። እውነቱ ግን ከቅርጽ ማ 
ይግ ጋር ሳይሆን ከይዘት ዕድገት ጋር የተ 
ያያዘ በመሆኑ ይኸ እልነበረም ። አብዮት 
እየሰከነ ሲመጣ የሠራተኛው የበላይነትን 
ለማስፈንና ብሎም ወዶ መደብ አልባው ሥ 
ርዓት ለመሸጋገር የሚያስችሉትን ሁኔታ 


ኾ፡ በ8 


ዎች ለመፍጠር ከተራ ኃይል ይልቅ ሕግ 
የተሻለ መሣሪያ ይሆናልና ነው። 


ሕግ በአዲሱ ኅብረተሰብ 


ከላይ እንደ ተመለከተው ሕግና ፍትሕ 
ፍጹም የማይወጡ ነገሮች አይደሉም ። 
በሁሉም የዕድገት ደረጃው የሰው ልጅ በየ 
ጊዜው የሚያስፈልገውን ሕግ እየሻረና አዳ 
ዲስ ሕጐችን እየአመነጨ መጥቶአል ። 
በጠቅላላው አነጋገር እነዚህ ሕጐች በአ 
ንድ የዕድገት ደረጃ ያሉትን ሕዝቦች ድር 
ጅታዊ ጠባይ የሚያሳዩ መለኪያዎች ሲሆኑ 
እነዚህ ጠባዮች በተለምዶ እንደ መመዘኛ 
ነጥቦች ተወስደው ወደ መብትና ግዴታ 
ይለወጣሉ ። የኅብረተሰብ አባላትም መብ 
ቶቻቸውን እንዲያስከብሩባቸውና ግዴታቸ 
ውን እንዲወጡባቸው ይጠበቃሉ ። መን 
ግሥት የዚህ ሕጋዊ. ሥርዓት | አስፈጻሚ 
መሣሪያ ይሆናል ። 


የዕድገት ደረጃቸው ላቅ ባለ አካባቢዎች 
ሕግ ሰፊ አድማስ ይኖረዋል ። ይኸም የሕ 
ግ አድማስ የማምረትን የማሰራጨትንና 
የልውውጥ ሥራዎችን ግንኙነትና ዝም 
ድናን ያጠቃልላል ፤የንብረት ባለቤትነት 
ዝምድናዎችን ፤ በኅብረተሰቡ አካላት ው 
ስጥ ሊኖር የሚገባውን የሥራና የምርት ስ 
ርጭትን ፤ የአስተዳደር ቅርጽንና ሕገ መን 
ግሥታዊ ሥርዓትን ይይዛል ፤ የዜጋዎችን 
ሕጋዊ ሥልጣን ይደነግጋል ። በተጨማሪ 
ሕግ በወቅቱ በሚኖረው መንግሥት ማኅ 
በራዊ ግንኙነቶች ላይ የሚነሱትን ደባ 
ዎች ለመዋጋት የሚያስችሉ ደንቦችን ያወ 
ጣል ። በማርክሲስቶች አስተሳሰብ ከላይ 
የተመለከቱት የሕግ ዝርዝር ተግባራት 
የሚያተኩሩትም በቅርጽ ላይ ብቻ ነው ። 
ለማርኪሲስቶች የሕግ መሠረተ--ባሕርይ 
እና ምንጭ፣፤ ቀደም ተብሎ እንደተገለጸው፤ 
በአንድ ወቅት ያለ የኅብረተስቡ ማኅበራ 
ዊና ኢኮኖሚያዊ ሥርዓት ነው። ሕግ 
ከአካባቢው ሶሲዮ--ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ 
ኑሮ ተነጥሎ መሠረተት--ባሕርይም ፥ መነ 


ኝን ። ፡:.:..::..- 
ለ=ሸክረም 177፤- 53 





- ።ጋማን ው ወ፪ 


ሻም ፤ ዕድገትም ሊኖረው አይችልም ። "* 
በማርክሲስቶች አመለካከት ሕግ በሚከተ 
ሉት ቁም ነገሮች ላይ የተመሠረተ ነው ። 


፤/ በመጀመሪያ ሕግ በአንድ አካባቢ ከ 
ሚሰፍን ከፖለቲካ ከኢኮኖሚና ከማ 
ኅበራዊ ሁኔታዎች ተነጥሎ ሊታይ 
አይችልም ። 


2/ ሐሳባውያን የሕግ ሊቆች ሊያስረዱን 
እንደሚሞክሩት የሕግ ምንጮች አማ 
ልክታዊ መርሆዎች ወይም ፤ ሌሎች 
አስቀድመው የነበሩ ሐሳቦች (5 ፻8- 
0፲19525) ሳይሆኑ የየወቅቱ ሁኔታዎ 
ችና ቁሳዊ አስተሳሰቦች ናቸው ። 


3| የሕግ ፍጥረትና የረዥም ጊዜ ዕድገት 
ከመደብ ቅራኔዎች ከሶስዮ ኢኮኖሚ 
ያዊ ሁኔታዎች አለመመጣጠንና ው 
ጤቱ ከሆነው ፖለቲካዊ ግንኙነት 
ጋር የተያያዘ ነው ። 


4/ የመንግሥት ሆነ የሕግ ታሪካዊ መነ 
ሻቸው አንድ ነው ። መነሻቸው ከሰ 
ማይ የወረደ ጽላተ--ሙሴ መላይ ነ 
ገር አይደለም ። መንግሥትም ፣ ሕግ 
ም ምንጫቸው ተመሳሳይ የሶስዮ ኢ 
ኮኖሚ ሂደት ፣ ማለትም የሥራ ክፍ 
ፍሎሽ መፈጠር ፡ የግል ዐብት መም 
ጣትና የኅብረተሰብ በማይታረቁ መ 
ዶቦች መከፋፈል ናቸው። 


5/ ሕግና ርዕዮተዓለም የተደጋጋይነት 
ገጽታ አላቸው ። ሕግ በሰው ልጆች 
የተፈጠረ ስለሆነ የተወሰነን ርእዮተ 
ዓለም የሚያንፀባርቅ መሣሪያ ወይም 
በሥልጣን ላይ ያለው መደብ መንግ 
ሥት በሚከተለው ርእዮተዓለም መሠ 
ረት የሚደነገግ መሣሪያ ነው። በአንጻ 
ሩ ሕግ የሕብረተሰብና የግለሰብ ንቃተ 
ህሊናን ለማነጽ ከፍተኛ ሚናን የሚ 
ጫወት ፤ ስለዚሀም ለአንድ ርዕዮተ 
ዓለም መጠናከር መሠረትን የሚጥል 
መማሪያ ነው ። 


6/በሶሻሊስት ኅብረተሰብ ለሕግ ዕድገት 
ፓርቲው የሚጫወተው ሂና ወሣኝ 
ነው ። 


7/በመጨረሻም'፤ ሕግ ከመደብ ጋራ የተ 
ያያዘ ክስተት በመሆኑ፤ መደብ አልባ 
ውና መንግሥት አልባው ሥርዓት ሲሰ 
ፍን እንደ መንግሥት ሁሉ የሚከስም 
ክስተት ነው ። 


እነዚህም ቁም ነገሮች በመሠረቱ ማርክ 


ሲስቶችና የቡርዢው የሕግ አዋቂዎ 
ለያዩባቸው ናቸው ። ቂዎች የሚ 


አዲስ ትውልድ ፥፤ አዲስ ኅብረተሰብ 
ኣዲስ ሕግ ያስፈልገዋል ። ሕግ በአዲሱ 
ኅብረተሰብ ምን እንደሚመስል ለማየት 
አዲስ ኅብረተሰብ ምን ዓይነት ኅብረተሰብ 
እንደሆነ ማወቅን ያሻል ። 


አዲሱ ኅብረተሰብ የሶሻሊስት ኅብረተ 
ሰብ ነው ። ሶሻሊዝም ቁስ አካላዊ መነሻ 
ኣለው። በሶሻሊዝም ሕግ ፤ ቁስአካላዊ መሠ 
ረት ስላለው አዲስ ቁስአካላዊ አመለካከትን 
ይጠይቃል ። ለዚሀም ነው ፤ ዛሬ በኢትዮጵ 
ያችን ሕግና ፍቺው የላቀና የመጠቀ አመ 


ለካከት አለው ተብሎ 
ደሃ: አስቀድሞ የተገለ 


በሶሻሊስት አገሮች ውስጥ በተካሔዱ 
። ለውጦች መነሻ በሕግ አካባቢ 
ረ ሰውጦች ተካሂደዋል ። በአገራች 
፡ እንደዚሁ መንግሥታዊ ሥልጣኑን 
ን በማድረግ ላይ ያለው አብዮት የ 
2 ሕዝባዊ ሕግ እያወጣና እያስተዳ 
ነው። በሚያመነጨውና በሚያስተዳ 
ማረው ሕግ የሠራተኛውን ጥቅም የሚያስ 
ባር ‹ የሠራተኛውን የትግል ውጤቶች 
ሚያስጠብቅና በማናቸውም የማኅበራዊ 
ያ ያ ኃ። የሠራተኛውን ሕዝብ 
“<=ም ሕግ እየሆነ 
4ው።ይህ የሕግ ለውጥ ወንደ ዚያ 
ብዙ የሚቀረን ነገር ይኖራል።የ 


ቀ 
ምዕራፎች ለማወቅና ለማገባደድ ግን የለ 


ሻሊስትን ሕግ ዓላማዎች በሚገባ ማወቅ 
አስፈላጊ ይሆናል ።የሶሻሊስት ሕግ ዋነኛ 
ተግባር « ለኢኮኖሚና ለሌሎችም ብሔ 
ራዊ የኑሮ መስኮች ዕቅድና አተዳደር ፤ 
በንግድ ድርጅቶችና በአስተዳደራዊ መዋ 
ቅሮች ያሉትን የአመራር ጉዳዮች ለማስተ 
ካከልና ሥራና የሠራተኛ ግንኙነቶችን 
ሥርዓት ለማስያዝ ሲሆን ፣፤ አስተሳሰቡም 
ሕዝቡ የጋራ ንብረቱን በሚገባ እንዲ 
ጠቀምበት ፤ የተገቢ ዋጋ መርህ ሙሉ በ 
ሙሉ በተግባር እንዲተረጐም ፤ በኢኮኖ 
ሚውና ማኅበራዊ ፖሊሲ መካከል ያለው አ 
ንድነት ዋስትና እንዲኖረው ማድረግ ነው። 
ሶሻሊስት ሕግ ኅብረተሰቡ በሕዝባዊና ኢ 
ኮኖሚ በትምህርትና በባህል ጉዳዮች ውስ 
ጥ በከፍተኛ ደረጃ እንዲሳተፍ» ”" የሚያ 
በረታታ መሣሪያ መሆን ነው። 
በሶሻሊስት ኅብረተሰብ ሕግ በሕግነቱ 
የሚወሰድና የሚሰፍን አይደለም ። ሕግ 
ተቀባይነትን የሚያገኘው በሚጫወተው 
ሚና እና በአስፈላጊነቱ ነው ። በሶሻልስት 
ኅብረተሰብ የሕግን መኖር | የሚወስኑት 
በወቅቱ የሚኖሩት ማኅበራዊ - ምክንያ 
ታዊ ነጥቦች ናቸው። ከነዚህም ምክንያቶች 
ዋነኛው የኅብረተሰቡ የኢኮኖሚ ሥርዓተ 
ባሕርይ ነው። ”" 


የሶሻሊት ኅብረተሰብ የኢኮኖሚ ሥር 
ዓት ባሕርይ በሁለት ዋና ነጥቦች ላይ የተ 
መሠረተ ነው ።እነዚህም የምርት መገልገያ 
ዎች ባለቤትነትና የሥርዓቱ በአንድ ፕላን 
ሥር መከናወን ሲሆኑ ፥ ከባለቤትነት ሁኔ 
ታዎች እስከ ማዕከላዊ ዕቅድ ፥ አልፎም እ 
ስከ ዝርዝር ድርጊት ፕሮግራምና እስከ ተ 
ግባራዊነቱ ፤፥ ከምርት መሰባሰብና መሰራ 
ጨት እስከ ሠራተኛው አሰላለፍ ፤፥ እነዚህ 
ንም የሚመለከት አስተዳደር እስከ ማስፈን 
ያለውን ሁሉ በሥርዓቱ መምራት ስለሚኖር 
በት ሕግ በዚህ ገጽታው በቅድሚያ አስፈ 


ላጊነቱን ይረጋገጣል ። 


ሶሻሊስት የኢኮኖሚ ሥርዓትን ለማስ 
ፈን የሚሰለፉ ድርጅቶች ማለትም ፤*'ፓር 
ቲው ፤ መንግሥትና ብዙኃኑ ድርጅቶች የ 
ሚመሩበት መርህ መደንገግ ስለሚኖርበት 
ለዚህና የዜጐችን ዲሞክራሲያዊ መብትና 
ግዴታ ለመግለጽ አስፈላጊ ይሆናል ። ሶሻ 
ሊስት ባህልን ለማወቅ ፤ ለመመዘንና ለማ 
ዳበርም በተገቢው ርዕዮተ ዓለም ላይ የተ 
መሠረተ ወቅታዊ መመሪያ መኖር ስለሚ 
ገባው ፤ ይኸም ሕጋዊ ቅርጽ ይዞ መገኘቱ 
የሚታይ ይሆናል ። 

በሶሻሊስት ኅብረተሰብ የሕግን መኖር 


ለመወሰን አስፈላጊነቱን ማረጋገጥ አንድ 
መልኩ ሲሆን ከዚህ ጋር ተዛምዶ የሚታ 


-የው ሌላ ከፍተኛ ጉዳይ ደግሞ የሚኖረውን 


ሕግ በሶሻሊስት መርህ ላይ መመሥረቱን 
የማረጋገጡጉዳይ ነው ። 


የሶሻሊስት አብዮት ሲጀመር ፡ በቅርጹ ፤ 
በይዘቱ ፤ በዓላማውና በተግባራዊነቱ አዲስ 
የሆነ የፍትሕ ሥርዓት የመፍጠሩ አስፈላ 
ጊነት ግልጽ ሲሆን በመጀመሪያዎቹ የት 
ግል ዓመታት ይኸን ተግባራዊ ለማድረግ 
ስለማይቻል ከአሮጌዎቹ የሕግ ዓይነቶች አን 
ዳንዶቹ እንዲቀጥሉ ይደረጋል ።የነዚህ ሕ 
ጐች መነሻና የድንጋጌአቸውም ዓላማ የተ 
ለየ ስለሚሆን ከአዲሱ የሶሻሊስት አብዮት 
ፍላጐቶች ጋር ተጣምረው ለመጓዝ የማይ 
ችሉ ይሆናሉ ። ይኸም ለሶሻሊስት አብዮት 
ሂደትና ኋላም ለሶሻሊዝም ዕድገት ዕንቅፋ 
ት ይሆናል ። ስለዚህም በየወቅቱ ያስፈል 
ጋሉ ተብለው የሚወጡሕጐችም ሆኑ በሁ 
ኔታ አስገዳጅነት የሚወረሱ ሕጐች በሶሻ 
ሊስት መርህ ላይ የተመሠረቱ ወይም የሶ 
ሻሊስትን መርህ የማያፋልሱ መሆናቸው 
መረጋገጥ ይኖርበታል ። ይህ ጉዳይ በሶቢ 
የት ኅብረት ከ1917ቱ የጥቅምት አብ 
ዮት ማግስት ጀምሮ የተከሰተ ነበረ ።"* 
በሶሻሊስት ኅብረተሰብ ከሕግ አስፈላጊ 
ነት ጋር ትኩረት የሚሰጠው ሌላው ቁም 
ነገር በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ፤ በብዙ 
ኃን ድርጅቶችና በማናቸውም ዜጋ የሕግ 


ርው፡።፡።፡.:.:፥ 
35:2 መስከረም 179. ” 





ያለማወላወል መጠበቅና መፈጸም ነው ። 
ይሀ ቁም ጓገር ከሶሻሊስት ሕጋዊነት 
(5061315( 15531(7) መርህ የሚመነጭ ፤ 
ነገር ግን የቡርጂ የሕግ ሰዎች እንደሚሉት 


የሶሻሊስት ሕጋዊነት ብቸኛ ነጥብ ያልሆነ 
ነው። 


የሶሻሊስት ሕጋዊነት የመንግሥት የኅ 
እ. አመራር ዘዴ ሆኖ የሕዝብን 
ነው እ መንግሥታዊ ሥርዓት እንዲሁም 
ሊስታዊ የማኅበራዊ ኑሮ ግንኙነቶችን 
ለማሳደግ የሚረዳ ዋነኛ መሣሪያ ነው። ፡‹ 


ከሁሉ አስቀድሞ ሶሻሊስት ሕጋዊነት 
በሳይንሳዊ ግንዛቤ ላይ የተመሠረተ፡ የሕዝ 
ቦችን ማኅበራዊና መንግሥታዊ ሥርዓት ፣፤ 
የዜጐችን መብቶች ፤ ነፃነቶችና ጥቅሞች 
የሚቀርጽ እና ማኅበራዊ ዕድገቶችን የሟ 
3ሻቫ ሕግ መኖርን ይጠይቃል ።ይህምሕግ 
ቢያንስ የሚከተሉትን ነጥቦች ማለትም፤ 


፲/ በሰፊው ሕዝብ ዲሞክ 
ራሲያዊ መብ 
ቶችና ማኅበራዊ ፍላጐቶች ላይ ከተ 


መሠረተ ሕገ መንግሥት 
መሆንን፣፣ የመነጨ 


2/- በማናቸም መንፈሱ ለሶ 
ግንባታና ብሎም ለከቸሂመ መ 
ጣት መንገድ የሚከፍቴ ንድፈ ሐሳ 
ቦችን ያዘለና ለሳይንሳዊ ኮሚኒዝም 
ርዕዮተ ዓለም ስርጭት አመቺ ሁኔ 
ታን የሚፈጥር መሆንን ፣ 


3/ የሰው በሰው መበዝበዝን ፣ የመደቦች 
ተጸራሪነትንና የብሔሮች ቅራኔን ለማ 
ስወገድ የሚያግዝ መሆንን፣ 


4/ የግለሰቦችን ሥነ---ምግባራዊ 
ግዴ 
የሚደነግግ ብቻ ሳይሆን ለፖለቲካ ቭ 
ሎች የሚያደርሱ ዘላቂ መርሆዎች 


ላይ በበመመርኮዝ ጠቅላሳ መመሪያ 
የሚሰጥ መሆንን ፤ 


5/ የዜጐችን የማኅበራዊ ፤ የኢኮኖሚ ፤ 
የፖለቲካና ሌሎችም መብቶችና ነፃ 
ነቶችን የሚያስጠብቅ ፤ (ሕግ የማኅበ 
ራዊ የኢኮኖሚና የፖለቲካ መብቶችና 
ነፃነቶች ዋስትና ነው ሲባል ዋስትና 
ው የማቴሪያልንና የሕግን ውህደት 
ያዘለ ዋስትና ይሆናል ።)ማለትም እነ 
ዚህን ነፃነቶች ለማስጠበቅ ቁስ አካ 
ላዊ ሁኔታዎችን ለመዘርጋት የሚያ 
ግዝ መሆንን ፤ 


=> 


ዓለም አቀፍ ሶሻሊዝምን ለማጠናከር 
ለሶሻሊስት ሕጋዊ ሥርዓት ዕድገት 
አስተዋጽኦ የሚያደርግ መሆኑን ፤* 
ማጠቃለል ይኖርበታል ። 


በአጠቃላይ ይህ ሕግ ከላይ 
የተመለከቱ 
ትን አበይት ነጥቦች፡ንመያዝ የሚገባው ቢ 
ሆንም ዋነኛ መመዘኛው ዲሞክራሲያዊ ገ 
ጽታው ነው።ይህም ፡ ሕጉ በማን ወጣ ወይ 


ም ሕጉን ማን አወጣው የ 
ይጋብዛል። ሰው ንአቱ 


ም ል ዲሞክራሲያዊ ሕጋዊነት ፣ የአን 
ገር ሕግ አውጭ አካል በዲሞክራሲ 
2 22 እንዲመሠረት ፣ ከተመሠረ 
27 =፡ የሕዝቡን ፍላጐቶች እንዲገለጽ 
። ኅብረተሰቡን ተራማጅ ዕድገቶችን 
ጋዲያከብር ይጠይቃል ። ይኸም በአጭሩ 
ሪታ ሕግ አውጭ ሥርዓት መፈጠ 
2 መጠየቅ ማለት ሰለሚሆን ሶሻሊስት 


ሕጋዊነት ከዚህ ጋር 
በቀ ; 
ጉዳይ ይሆናል። ያታ ተያይ 


ው ሕግሕግ ያየሚያሰኘው9በአዋጅ የ 
፡ ጓሮ ሳይሆን ተቀባይነት አግ 
325 ፈጸሙ ፣7 የአስገዳጅነት ባሕርይ 
2፡ ያመጠበቁቄ ነው ። ሕግ ሕግ ለመ 
2 54 0 ተፈጸሜ መሆን አለ 
ልን ገ ሪድ ፈጻሚ ሥርዓትን ይፊ 


አሁንም ዲሞክራሲያዊ 


ሕጋዊነት እንዲኖር የሕግ ተርጓሚና አስ 
ፈጻሚው አካል በምርጫው መውጣቱን 
ሶሻሊስት ሕጋዊነት ይጠይቃል ። 


ለመደምደም ያህል ሶሻሊስት ሕጋዊነት 
በሶሻሊስት ዲሞክራሲ መሠረት የተመሠረ 
ተን ሕግ አውጪ ፤ በሶሻሊስት ኅብረተሰብ 
ፍላጐቶች ላይ የተመሠረተን ሕግ እና በሶ 
ሻሊስት ዲሞክራሲ መሠረት የተመረጠን 
ተርጓሚና አስፈጻሚን መኖርን የሚጠይቅ 
ሕጋዊነት ነው ። (እዚህ ላይ የዲሞክራሲና 
የሕጋዊነት ዝምድና በሚገባ ይታያል ። ) 
የሶሻሊስት ሕጋዊነት መሠረተ ሐሳቦች 
ከላይ የተመለከቱት ናቸው ። እነዚህ ዝር 
ዝር የሶሻሊስት ሕጋዊነት መሠረተ ሐሳ 
ቦች በአንድ የኅብረተሰብ የሕግ ሥርዓት 
ውስጥ ተሟልተው ሲገኙ በዚያ ኅብረተ 
ሰብ የሕግ ሥርዓት ውስጥ ሶሻሊስታዊ 
ሕጋዊነት እንደሰፈነ ተደርጐ ሊወሰድ 
ይቻላል ። ከላይ የተመለከቱ ትን መሠ 
ረተ--ሐሳቦች በተናጠል ወይም በቁንጽል 
ብመውሰድ ወይም ፤ ከነዚህ መሠረተ 
ሐሳቦች መካከል ጥቂቶቹ ብቻ በመስፈና 
ቸው ሶሻሊስት ሕጋዊነት አለ ለማለት 
አይቻልም ። 


ከዚህም በተጨማሪ ሶሻሊስት ሕጋዊነት 
ሙሉ በሙሉ ተፈጸሚ ሊሆን የሚችለው 
ተፈላጊው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ሁኔታዎ 
ች ተሟልተው ሲገኙ «ነው ። ይኸም ውስ 
ስብ ሁኔታዎችን መወጣትን ከመጠየቁም 
ሴላ ፤ የሶሻሊስት ሕጋዊነትን ሙሉ በሙሉ 
ግንዛቤና ይኸንን ለማስፈን መንግሥት የሚ 
ያደርገውን እንቅስቃሴ (የሶሻሊስት ሕጋዊ 
ነትን ሕጋዊ ዋስትና ጭምር) ከፍተኛነት 
ጠይቃል። ከሁሉም በላይ ደግሞ የማርክሲ 
ስት ሌኒኒስት ፓርቲን የጠራ አመራርና ከ 
ፍተኛ ጥረትም ይጠይቃል ። 


ፓርቲና ሕግ 


የሶሻሊስትን ኅብረተሰብ የሚመራው ፥ 
የዕድገት አቅጣጫውና የፖለቲካ ሥርዓቱ 
የሚቀየሰው ፣ ማርክሲዝምን ሌኒኒዝምን 
ጠንቅቆ የሚያውቀው የማሌ ፓርቲ ነው ። 
ፓርቷው የኅብረተሰቡን ዕድገት ጠቅላላ 
ዕቅድ የሚነድፍ ፤ ኅብረተሰቡ የሚከተለ 
ውን የውስጥ እና የውጭ የፖለቲካ መሥ 
መር የሚጠቁም ፤ ሕዝቡን የሚያነቃቃ ታ 
ላላቅ ተግባሮችን የሚመራ እና ኮሙኒዝ 
ምን ለመመሥረት የሚያስፈልገውን ሳይን 
ሳዊ ምርምር ወደ ዕድገት ዕቅድ የሚለውጥ 
አካል ነው ። ለዚህም አላማው መንግሥ 
ትና ሕዝባዊ ድርጅቶችን ለማሰለፍ የሚች 
ለው ፓርቲው ነው ። በሶሻሊስት ኅብረተ 
ሰብ ፓርቲው ግንባር ቀደም አመራር ሰጪ 
ኃይል ነው። 


የአንድ ማሌ ፓርቲ ከፍተኛ የትግል ዓላ 
ማ ሥልጣን የሠራተኛው ሕዝብ እንዲሆን 
የመጣሩ ፤ ለዚህም ሰፊው ሕዝብ በመንግ 
ሥትና በማኅበራዊ ጉዳዮች አመራር ውስጥ 
እንዲሳተፍ የማስቻሉና የማብቃቱ ነው ። 
ይህ በሌላ አነጋገር የሠራተኛው ሕዝብ የ 
ዲሞክራሲ መብቶች መስፈን በመሆኑ ፤፥ 
ፓርቲው በሁሉም መስኮች ለዚህ ዓላማ 
ግብ መምታት የሚሰለፍ ከፍተኛውና የመ 
ጨረሻው አካል ነው። ቀደም ተብሎእንደ 
ተገለጸው ደግሞ የሰፊውን ሕዝብ እውነተኛ 
ጥቅም ሊያስጠብቅ የሚችል ሕግና ሕጋዊ 


ነት ሲኖር የሚችለው ስፊው ሕዝብ በእር 


ግጥ የሥልጣን ባለቤት በሆነበት ኅብረተ 


- ሰብ ብቻ ነው ። ይኸም በሶሻሊስት ኅብረ 


ተስብ ስለሚሆን ፤ ማርክሲስት ሴኒኒስት 
ፓርቲዎች ሕግና: ሕጋዊነት ከፖሊሲከ- 
ቸው ጋር የተዛመዴ መሆኑን ይቆጣጠራሉ፤ 
አመራርም ይሰጣሉ ። ፤" 


ይህም ስለተባለ ፓርቲው ሕግ አውጪ 


አካል ነው ጣለት አይደለም ። ሕግ አውዉ 
- አካሉን ተክቶ አይሠራም ። ሆኖም ከላይ 


| መመ መመመ 
887።=ክክረም 975 * 








አንደተጠቀሰው ለኅብረተሰቡ የሚያስፈል 
ገው የሕግ ሥርዓትና አጠቃላይ ዕድገቱ እ 
ንዴት መሆንና መካሔድ እንደሚገባው መ 
መሪያ የሚያወጣው ፓርቲው ነው ። 


ፓርቲው የሚወጡትን ሕጐች ከፖሊሲ 
ው ጋር መዛመዳቸውን ከማየት ባሻገር የሕ 
ጐችን መከበር በጥብቅ ይከታተላል ። በሶ 
ሻሊስት ኅብረተሰብ ሕግ በግድና በቅጣት 
ፍራቻ የሚከበር ሳይሆን በንቃት ላይ በተ 
መሠረተ ፈቃደኝነት የሚከበር ነው ። ይኸ 
ም የሚደረስበት በፓርቲው ጥብቅና የማያ 
ቋርጥ የርዕዮተዓለም ስርጭት ስለሚሆን 
ፓርቲው ለርዕዮተ ዓለም ስርጭትና ሥርጸ 
ም ጭምር ከፍተኛ ተጋድሎ ያደርጋል፡፡፤ 


ሕዝብና ሕግ - 


በሶሻሊስት ኅብረተሰብ ዲሞክራ 
መብቶችና ነፃነቶች ግለሰቦች ን 
ከኅብረተሰቡ አግልለው የሚጠበቁባቸው 
መሣሪያዎች ሳይሆኑ ፣ በማኅበራዊና መንግ 
ሥታዊ ጉዳዮች ውስጥ ከፍተኛ ተሳትፎ እ 
ንዲያደርጉ ለግለሰቦች አስፈላጊውን ሁኔታ 
የሚያመቻቹ መብቶችና ነፃነቶች ናቸው ። 
በሶሻሊስት ኅብረተሰብ የሰው ልጅ መብት 
ሶሻሊዝምን ለመገንባት ሠርቶ አደሩ ሕዝብ 
የሚገለገልበት ዋነኛ መብት ነው።ይኸም 
የሌሎቼ መብቶች ሁሉ መሠረትና ዋስ 
ትና ነው ። ” በአዲሱ ኅብረተሰብ የሰው 
ልጅ መሠረታዊ መብት በማናቸውም የመ 
ንግሥት ጉዳዮች የመሳተፍና የራሱን መብ 
ቶችና ፍላጐቶች ከሰፊው ሕዝብ መብቶ 
ችና ፍላጐቶች ጋር የማዋሐዱ ነው ። 


ይሽም ሲባል በሶሻሊስት ኅብረተሰብ 
ውስጥ የግለሰቦች ሲቪል መብቶችና ነፃነ 
ቶች የሉም ማለት አይደለም። ግን እነዚህ 
መብቶችና ነፃነቶች ግለሰቦችን ከኅብረተ 
ሰቡ መብቶች ውጭ አርገው አያስቀምዉ 
ቸው ለማለት ነው። 


66 


በሶሻሊስት ኅብረተሰብ የሰፊው ሕዝብ 
ሥልጣን በሕግና ፍትሕ አካባቢ ያለውንም 
ሥልጣን ያጠቃልላል ። ከላይ በሶቫሊስት 
ሕጋዊነት ሐተታ ውስጥ እንደተመለከተው 
በሶሻሊስት ኅብረተሰብ ሕግ አውጪው እ 
ካል የሕዝቡ ተወካይ ስለሆነ፤ በዚህ አካል 
የሚወጣው ሕግ በኅብረተሰቡ ፍላጐት ላይ 
የተመሠረተና የኅብረተሰቡ ሕግ ይሆናል ። 
ስለዚህም የራሱን ሕግ ራሱ ያከብረዋል፤ 
ያስከብረዋል ማለት ነው ። 


የሕግ ከሣሚነት 


ከላይ በተመለከቱት መሥመሮች የሕግን 
አመጣጥና የዕድት አቅጣጫ በአጭሩ ለማ 
መልከት ተሞክሮአል ። ሕግ መደባዊ ክስ 
ተት በመሆኑ በመደብ መፈጠር ወቅት ተወ 


ልይ በልዩ ልዩ ሥርዓተ ማኅበራት ልዩ ልዩ ; 


ይዘትና ቅርጽ ይ8 መምጣቱ ታይቶአል'። 
ሕግ በሶሻሊስት ኅብረተሰብ የሚኖረውአስ 
ፈላጊነትና ፍቺ የተለየ ትኩረት ተሰጥቶ 
ታል #የሕግ መጨረሻው ግን አልተመለከ 
ተምና ፣ በአጭሩ ይኸንን ማሳየቱ ተገቢ ይ 
ሆናል። 


ሕግ ወደ ከፍተኛ የዕድገት ደረጃ የ 

1ሳ 
ደርሰው በሶሻሊስት ስርዓት. ውስጥ 
ነው ። ይኸም የሚሆነው ሶሻሊስት ሕጋዊ 
ነት ሲሰፍን ነው ። ሶሻሊስት ሕጋዊነት 
መ ዶግሞ የፖለቲካውና የኢኮ 

ው ሀኔታዎች ለዚሀ አመቺ መ 

ችን ሲፈጥሩ ነው። አ 1 


የሶሻሊስት ግንባታ ጥረት ኮ 
እውን ማድረግ ነው ።ይኸም 2 ጋ 
ከደሟ « የፖለቲካውና የማኅበራዊ ጉዳ 
ያች ዕድገት ጥረት ስለሚሆን፡ በነዚህ መስ 
የሚደርስበት እያንዳንዱ የዕደግት 


ምዕራፍ የሕግ የዕድገት ምዕራፍ ይሆናል ። 


በሶሻሊዝም የኢኮኖሚ ዕደገት ወይበ 
ሰጠ ማኅበሪዊ ዕድገት ያመራል ። በኮሚ 
ሂኒስት ኅብረተሰብም «ከእያንዳንዱ እንደ 


ችሎታው ለእያንዳንዱ እንደ ፍላጐቴ» በ 
ሚለው መርህ ይገዛል ።” በዚህ ከፍተኛ 
የሶሻሊዝም የዕድገት ደረጃ ሶሻሊስት ዲሞ 
ክራሲ እንደ ፖለቲካዊ ክስተትነቱ መክሰ 
ም ደረጃ ላይ ይደርሳል ። ።ሰዎች ለአያሌ 
ምዕተ ዓመታት ያወቋቸውንና ለብዙ ሺህ 
ዓመታት የከላለሱአቸውን ማኅበራዊ ግን 


ኙነቶችንና የተለመዱ ደንቦችን ቀስ በቀስ 
ከራሳቸው ሕይወት ጋር ያዋህሀዳሉ ። ያለ ኃ 
ይልነሆያለ ተጽዕኖ'ለ ቁጥጥርያለ መንግሥ 
ት ፖለቲካዊ ገጽታ በሌላቸው ደንቦች ይመ 
ራሉ ።» ።ጓ፡ ስለዚህም ሕግ በዚህ የዕድገት 
ደረጃ እንደ መንግሥትና እንደ ዲሞክራሲ 


ሁሉ ይከስማል ። 


የግርጌ ማስታወሻዎች 


1. ፲አ። ጀህዘፀህገፀዘ/ዐ፻ ሪ/ ለያጋጋሟ!#-ይሪገ/ገ/#/ 
ፖ/[ዐያዐያጳ», (ሽ40560ነ/7,.. ፻፲08.. ፻ህኮኩ3, 


1974), . 128. 


2, ጽጸዐዕፀገ ርዐዘዛሠፎ, ያፈዛርሪ ።ሪ ያአ ይረያወ፤ 
5»ያ/ፀሟ |፣ #ነ። ፻/##፳, (ርዕ8008, 1968), 


፻ 13. 


3. /ዕዚፈ 
. ፲ፓ/። ያ//7/2/8፡78/9/7 ዐ/ እ/ሠ፡/ዘ”-ይጋ//።/ 
ዖ///ሪያዐዖፅ»› ጅ፡ 360 


5. ር0ክባህጩኢ ፻› 7 ፥ 
6: [ዕዚ 

7. 7ዕኦ, ሀ. 14. 
8 

9 


ሑፌ 


. ዕጪ| 

፣ ዕ-, 8. 15- 

፣ ፓአፀ ፅዕሃ[ቨሪ 65፤/ሠ/ ፀጸቋ ጄሪ, (እ40566ሣ 
፻፲68, ፻ህከ,, 1969), 5. 186. 


-'፲0፻ሰ1. ቪ[ፎጠልኳበ, ይወሃ ወገ ያዘጠርፀ ፤6 ዐ 
| 20ዐርሀሸቋ ያሀ96ዐ/, (86116. 1976), ጅ. 9. 


12. 7// 29/ሪ 5/፲/፡ ዐገሪ ፻«9, 5. 189 

13. 'ሃ. ፐፎ6ኮከጩዕሃ, ፲/። #ዐቱ/#፤ ሮዐዘሆ (እተው 
60, ፻፲68፣ ፻ህከ., 1078), ፣. 34. 

14. ፲አ። ያዐሃ/ጩ 65/7 ፀዘቋ ይሪዝ/, ፻. 266. 


15. ለ.፪፳፲፪. እ፤እሄከበ6ዐቼ፪66, ፲/ፀ «5/፲/ ይወ ዐ/ 
፲አ2. #ዐሪጋ[፣ - ሮዐዘዛሆ/ፎዓ, (እ40560ነ5 


፻፲፻98- ፻ህኮ,, 1978), - 15- 
16. ፲6፪65610ሃ, ፻ሠ, 34-35. 


17. ር:089ሀሂጻ ሀ- 110. 
18. ፲ፓአፀ 2ዐ9[ያ ጽ/፲7ቂ ዐ›ፀቋ ይወ), 5ጄ› 206. 


19. (2. (9ሀ5፻4639, 77ዐቨፀ ሪፀ ሪር/ፀዘርደ ጀሪ 
፪።6, '”61. 1. (፻3፲:5, 1957), 5. 493. 


20. 'ሻ. ፲6ሀ፤6, ዐዘ 6ዐ//።፤ #0፡/ሀ9፻፲7 ወፀዘ;ዐታ 
ያዐር3, (እ10566፡ሃ, ፻፣ዐይ. ፻ህከ., 1979), 
. 23. 

21. ዢ::፲. ፲.6818፲ ሮዐ፻. #ዐ76፡, 'ሃ61. 25, (እ465- 
697, ጀ፲፻68. ፻9ከ,, 1974), ፔ. 467. 


“#8. 5.#ታ ቲ2 ሃጥ . 


ሀሠሯ ሀ)ላሃሥ .ዩ. ሀዩ የፍ፤ኗ ርርሃ 


ሰ5-- መስከረም 1975. 57 





